T  TAD,  Y  MAB,  A'R  FERCH. 
[0  Saesneg  yr  Jpostol  John   Taylor,  o  Ffraine'.] 

Y  MAB. 

■liLON  awn  i'r  gorllewin,  i'r  hyfryd  wlad  wiw, 
I  drigo  at  bobl  fendilhiwyd  gan  Dduw; 
Fy  nhad,  O'm  Tad  anwyl,  dyi'^edwch  paham 
Na  ddewch  chwi  i'n  cludo  i'n  cartref  dinam. 

Gw]ad,  gwlad,  boff,  hofF  wlad, 

Ein  Tad,  O  dewch  gyda  ni  i  Seion,  boff  wlad. 

Y     FEBCH. 

"Pabam,  O  'Nhad  anwyl,  na  ddewch  yno  i  fyw, 
Can's  Seintiau  ddylifanti  Seion,  medd  Duw ; 
Bendithiou  nefolaidd  yn  bael  iddi  ddug, 
A  cbyda  rhai  cywir,  pur  galon,  y  trig. 

Gwlad,  gwlad,  bolT,  botf  wlad, 

Ein  Tad,  O  dewch  gyda  ni  i  Seion,  boff  wlad. 

Y  TAD. 

Blant  anwyl,  ystyriwch — y  daith  sydd  yn  mhell, 
A'ch  mam  sydd  yn  egwan,  a  minnau  fawr  gwell ; 
Pe  trengai,  wrth  deilhio,  eicb  hen  fam  a'ch  tad, 
Meddyliech  mai  gwell  fuasai  aros  'n  ein  gwlad, 

Gwlad,  gwlad,  boff,  boff  wlad, 

Sef  gwlad  ein  niabandod — 'does  le  fel  ein  gwlad. 

Y  MAB. 

Ond,  'Nbad,  ca'wd  dadijuddiad  gan  Dduw  am  y  cwyn 
Sydd  rbyngddo  a  Babel,  lie  niagwyd  ni'n  fwyn; 
Daw  barnedigaetbau  trwy'r  llwytbau  yn  Hi, 
A  rbag  eu  boll  ddrygau  gwnewcb  ffoi  gyda  ni. 

Gwlad,  gwlad,  liolf,  boff  wlad, 

Ein  Tad,  O  dewch  gyda  ni  i  Seion,  hoff  wlad. 

■Y    FEBCH. 

A  tbrwy'r  bjll  daith  unig,  fy  Nhad,  cymhorth  sydd— 
Cysurat'  a  gwyliaf  chwi'r  nns  fel  y  dydd  ; 
Ac  engyl  a'ch  gwarcliad,  a'ch  cvnnal  i'r  Ian, 
A  Duw  a  rydd  gysur  a  heddwcb  i'ch  rbtin. 

Gwlad,  gwlad,  hoff,  boff  wlad, 

Ein  Tad,  O  dewcb  gyda  ni  i  Seion,  hoff  wlad. 

Y    TAD,    Y    MAB,    a'B  FERCH. 

Wcl.  ynte,  cawn  fyned  i'r  wlad  dros  y  raor, 
'Can's  gwell  ini'n  ddiau  yw'r  peth  drefnodd  I6r; 
Cyd-deithio  i  Seion  a'n  pwys  ar  Dduw  wnawn, 
•Cawn  wobr  y  cyfiawn,  ns  ffyddlon  parbawn. 
Gwlad,  gwlad,  hoff,  boff  wlad, 
Nt  awn  gyda'n  gilydd  i  Seion,  ein  gwlad. 
Mcrthiir.  CyJ.   bE.-gjAMls    Daties. 


jlLr|irafl'w)d  gan  J.  Davis,  Georgetown,  Meitbyr-Tydfll. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


» 

http://www.archive.org/details/ytadymabarferchjOOtayl 


